LLYWODRATH Y BAIS, 


Mae llawer yn gwawdio yr Hen Ferched Gweddwon, 
O herwydd eu hanffawd yn methu cael gwyr; 
A gelwir Hen Langciau yn orphwyll ynfydion. 
Âm wrthod y merched ffroen-uchel a sur: 
Ond dyma'r gwironedd,— y mae yr Hen Langciau. 
Yn ofni ymostwng i ormes a thrais: 
Oblegyd fod ereill fu'n rhyddion fel hwythau. 
Yn'cwyno yn dost dan Lywodraeth y Bais. 


Fe ddywed Doctoriaid sy'n deall dirgelion, 

Fod merched pob gwlad fel. ceiliogod y gwynt;— 
Yn fwy ansefydlog na thonau yr eigion; 

Neu wamal fwg ysgafn fo'n droellog ei hynt: 
A bod eu meddyliau yn fwy cyfnewidiol, 

Na gwibiog gymylau mewn storm groch ei llais; 
Ac felly fe farna'r Doctoriaid mai buddiol, 

Yw cadw yn mhell rhag Llywodraeth Y Bais. 


Mae doethion o'r farn mai llywodraeth ormesol 
Yw hon, ac mai caethion yw'r deiliaid i gyd; 

Ac na fyddai dim ond cwynfanau gresynol, 
Pe llwyddai y Bais i oresgyn y byd: 

| Uwch penglog pwy bynag ysgydwa'i gwialen, 
Eoed G$mro, neu Wyddel, Ysgotyn, neu £aigs, 

Mil gwell iddo yfed cawl ail-dwym heb halen, 

Na derbyn bygythion Llywodraeth Y Bais. 


Mae llawer o langciau o herwydd penwandod, 
Yn gwrando hudoliaeth y peisiau heb bwyll; 
Ond ar ol rhoi'u gyddfau yn achylchau'r menywod, 
: Er siomiant a gofid, canfyddamt eu twyll: 
s Pryd hyiîy dechreuant ymysgwyd a gwingo, 
Mewn ymdrech am ryddid, ond ofer eu cais; 
Ni waeth i'r ynfydion ymdrechu na pheidio, 
Ar ol cael eu dal gan Lywodraeth Y Bais. 


Ceir enghraifft ryfeddol o ddull y llywodraeth, 
Yn hanes priodas Caradog a Gwen; 
Cyn byw gyda'u gilydd bythefnos ysywaeth, 
Fe brofodd Gwendolen mai hi oedd yn ben,— 
Ymaflodd mewn pastwn a ffustodd Caradog, 
O gwmpas ei ochrau, nês torodd ei ais! 
Â chrogodd ef wedyn o linyneel ffedog, 
Er dangos awdurdod Llywodraeth Y ,Bais. 
Mae golwg wasgedig a hynod wan-galon, 
Ar Lewis o'r Felin, a Dafydd TydElwyd; 
A gwelw ei olwg yw Rhys Bangc y Ffynon, 
Mae'r tri fel ysgadan yn gwingo mewn rhwyd ,. 
Ac Arthur y Teiliwr sy'n tystio'n ddifrifol, 
Fod rhwng ei ddwy ysgwydd 9 modfedd o glais; 
O herwydd ei daflu trwy'r ffenestr i'r heol, 
Am amheu awdurdod Llywodraeth Y Bais/^/ 


Pe bawn i yn chwenych cyhoeddi gwrthryfel, 
Yn erbyn llywodraeth beisyddol y wlad, 
Gollyngai pob geneth gynnwysiad rhwth fagnel, 
Yn union tuag attaf am gynygseu Trad: * 
Am hyny 'rwy'n credu mai gwell bod yn llonydd; 
A pheidio anturio cyfodi fy llais, 
Ond gyda boddlonrwydd ymostwng yn ufudd, 
I fyw'n ffyddlon ddeiliad LLïyYwoDRAETH Y BaAIs. 


£w 


5. 





